^ami'imngin. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkjw og Jcristindómi íslendinga. 
gefið út af Jiinu ev. lút. kirlcjufélagi Isl. í VestrJœimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJABNASON. 


14. árg. 

WINNIPEG, OKTÓBER 1899. 

Nr. 8. 


Sjálfsafneitun. 

þaö var krapahríö úti og for mikil á strætunum í Chi- 
cago. Ég. varáferö, ásamt nokkrum öðrum stúdentum frá 
lúterska prestaskólanum þar í bænum, til Chicago-árinnar. 
Chicago-áin hefir orð fyrir að vera eitthvert óþverralegasta 
vatnsfall í heimi. það var líka óþverralegt að komast að 
henni. þegar við stigum ofan úr sporvagninum, urðum við 
að stikla yfir leirbleytuna hið bezta við gátum niður að 
bakkanum. 

Til hvers vorum við að fara þangað? 

A ánni, rétt fram undan okkur, lá einkennilegur bátur. 
það var lítil fegurð á honum að sjá, þar sem hann lá þarna 
við lendinguna. það hafði verið slegið upp yfirbyggingu á 
honum, sem auðsjáanlega var að eins ætluð til bráðabirgða. 
þetta var seglskip, en mastrið hafði verið tekið niður, og 
maður sá nú ekki fegurð þá,er það hafði þegar vindurinn fylti 
segl þess og það skreið yfir Atlantzhaf; því far þetta hafði 
komið alla leið frá þýzkalandi. 

Við stúdentarnir vorum ekki hinir einu, sem voru að fara 
um borð í þetta einkennilega skip þennan dag. Nokkrir 
komu rétt um sama leyti og við, og þegar inn kom í þetta 
bráðabirgðarhús, sem sett hafði verið ofan á þilfarið, sáum 







við aö ]?aö var fult af fólki. Öðrum megin sátu bláfátækir 
aumingjar, sem höfðu komið j?angað til að fá sér eitthvað að 
borða. Hinum megin var aðkomufólk af öllum stéttum, úr 
ýmsum pörturn Chicago-borgar. Fyrir endanum var mat- 
reizlu-ofn, þar sem verið var að búa miðdegisverð handa hin- 
um hungruðu aumingjum, sem ekki áttu kost á að fá annars- 
staðar saðningu. 

En það var kona ein, sem við tókum mest eftir og sem 
við höfðum komið til að sjá og heyra. Hún var tígulega búin, 
og var dálítið undarlegt að sjá hana á þessum stað. Manni 
fanst einhvern veginn, að það mundi vera meira samræmi í 
því að sjá hana í höllum hinna ríku og voldugu, heldur en þar 
sem hún var. Samt var hún blíð og góð við alla. Hún var 
rétt nýbúin að halda ræðu þegar við komurn inn, og var að 
taka á móti þeim sem vildu heilsa henni og tala við hana. 
En stundum talaði hún til fólksins í heild sinni, og stundum 
að eins til þurfamannanna, sem þangað voru komnir. Eg 
varð strax hrifinn af því, hvað hún hafði mikið vald yfir þess- 
um mönnum, og hvað þeir sýndust virða hana og þeim vera 
innilega hlýtt til hennar. 

þeim mátti líka þykja vænt um hana. Af sínum eigin 
peningum algjörlega gaf hún þeim að borða. Hún var búin 
að vera að eins þennan vetur í Chicago; en hún var þá búin 
að gefa 50,000 máltíðir. þar fyrir utan hafði hún reynt mik- 
ið til að vekja sanna trú hjá þessum mönnum og betra líf- 
erni þeirra. 

Við stúdentarnir fengum þessa konu nokkru seinna til 
að koma upp á skólann til okkar, til að halda ræðu og segja 
okkur um starf sitt. Enginn okkar held ég hafi setið undir 
þeirri ræðu án þess að verða hrifinn. Forstöðumaður skólans 
stýrði samkomunni, þegar hún talaði, og þótti vænt um orð 
hennar ekki síður en okkur. það voru ekki einungis orðin 
hennar, heldur hún, persónan sjálf, upptendruð af heilögum 
anda, sem hafði svo mikil áhrif á oss. Eg hlustaði á hana 
eins og rödd frá dögum postulanna. 

En það er víst komið mál að vita, hver og hvaðan þessi 
kona er. 



Hún nefnist greifafrú Adeline Schimmelmann. 

Faðir hennar var auðugur danskur greifi, og hún fæddist 
í kastala einum í Schleswig-Holstein, sem þá tilheyrði Dan- 
mörku, en ólst upp að miklu leyti í Hamborg á þýzkalandi. 
Móðir hennar var þýzk. 

þegar hún var ung stúlka varð hún hirðmey við keisara- 
hirðina í Berlín. þar varð hún fljótt mikið uppáhald keisar- 
ans og keisara-frúarinnar. Hún hafði líka margt til að bera, 
sem gjörði hana skemtilega og aðlaðandi. Hún var gáfuð, 
vel mentuð, glaðlynd, siðprúð og brjóstgóð. þar að auki var 
hún forkunnar fögur og lagði mikla alúð við J?að að klæða sig 
sem fegurst. Friðrik keisari, faðir núverandi keisara þýzka- 
lands, gjörði hana einu sinni kunnnga öðrum konungi, og 
sagði hana vera ,,hina yndislegustu ungfrú á þýzkalandi og 
þó lengra væri leitað' 1 . Hún var ein með skrautbúnustu 
hirðmeyjum í nokkurri höll í Norðurálfunni. 

þó var langt frá því, að hún væri gefin eingöngu fyrir 
glys og gjálífi heimsins. Hún var mjög vel að sér í kristnum 
fræðum, og þar að auki strang-lútersk. þegar keisara-frúin 
bauð henni að vera til altaris með sér—og það var stórkost- 
legt vináttumerki og álitinn mikill heiður—neitaði hún boð- 
inu, af því það var í kirkju þar sem bæði lúterskir og reform- 
eraðir höfðu guðsþjónustur sameiginlega. Hún vildi ekki 
undir neinum kringumstæðum ganga til altaris þar sem ekki 
var kent rétt um sakramentið eftir lútersku trúarjátningunum. 
Svona var hún trú því, sem henni hafði verið kent, og svona 
hélt hún vel fram því, sem hún áleit rétt. Allir álitu hina 
ungu greifadóttur fyrirmynd að öllu leyti. 

þegar árin liðu, fór hún samt að finna til sívaxandi tóm- 
leika. Henni fanst trú sín ekki vera fullnægjandi, ekki veita 
sér fullkomna hugsvölun. þó hún rækti allar skyldur, sem 
kirkjan krafðist af henni hið ytra, var samt hjarta hennar 
sár-óánægt. þetta gjörðist um það leyti sem faðir hennar 
dó. Hún harmaði hann mjög, og fór út af því að hugsa með. 
enn meiri alvöru um andlega hluti, en hún hafði nokkurn tíma 
gjört áður. Hún reyndi til þess að rækja skyldur sínar enn 
betur en áður, en alt kom fyrir ekkert. Hún reyndi til að 



116 

iSrast; en hún gat ekki veriS aS ljúga upp á sig syndum; hún 
gat ekki fundiS.aS hún væri neitt sérlega sek. Henni aS eins 
þótti jyrir því, aS geta ekki látiS sér þykja fyrir útaf syndum 
sínum. En hún hafSi engan friS. Hún fór aS lesa guSs orS 
hetur, og svo kom ljósiS smátt og smátt. Hún fór aS skilja 
betur en hún hafSi nokkurn tíma áSur haft hugmynd um, aS 
farsæld vor, andleg og eilíf, er ekki innifallin í og ekki bygS á 
því sem vér í miklum ófullkomlegleik erum aS gjöra, heldur 
]?ví sem guS af eilífum kærleik og á fullkominn hátt hefir 
gjört fyrir oss. Hún fór líka aS sjá, aS þaS er ekki nóg aS 
trúa játningum kirkjunnar, heldur verSur trúin aS vera lifandi 
og kærleiksríkt samband viS guS. ,,Sá, sem ekki elskar guS, 
þekkir ekki guS, ]?ví guS er kærleikurinn 11 . Hún fann,aS hún 
hafSi aldrei elskaS guS. Nú sá hún alt í nýju ljósi. Hún 
byrjaSi nýja stefnu, nýtt líf. HjartaS var orSiS suortiS af 
hinum eilífa kærleika. Hún breytti alls ekld um trúarskoSun. 
Hún hélt áfram aS vera lútersk. I ræSunni, sem hún hélt í- 
prestaskólanum í Chicago, lagSi hún mikla áherzlu á hinn 
lúterska skilning á kvöldmáltíSinni. En þaS, sem áSur var 
dauSur bókstafur, varS nú aS lifandi anda fyrir hana. 

Hinu nýja ljósi fylgdi óslökkvandi ]?rá aS sýna trú sína 
af verkunum. Hún gjörSi sér ekki háar hugmyndir urn köll- 
un sína, og hugsaSi ekki um stórt verksviS. Hana langaöi til 
aS koma á fót sunnudagsskóla fyrir fátæk börn og kannske 
draga upp myndir, til ]?ess aS gjöra sumt í biblíunni þeim 
skiljanlegra. petta gjörSi hún; en svo leiddist hún frá einu 
til annars, ]?angaS til hún var komin norSur aS Eystrasalti og 
farin aS starfa meSal fiskimannanna ]?ar. HiS andlega ástand 
þeirra var mjög bágt. GuSræknin var lítil eSa engin, en 
drykkjuskapur og svall mjög alment. HiS efnalega ástand 
þeirra var einnig mjög vont. Hún byrjaöi meS ]?ví aS gefa 
þeim aS borSa, en sá fljótt aS hér þurfti meira en brauS fyrir 
líkamann; ]?aS ]?urfti guSs orS fyrir sálina; en hvernig átti hún 
aS fara aS? Hún var kona, og mátti ]?ví ekki tala opinber- 
lega. Hún tók þaS þá til bragSs aS byggja sér hús; enginn 
gat bannaS aS tala í sínu eigin húsi. I þessu húsi útbýtti hún 
fæSu fyrir sál og líkama þessara fiskimanna. þeir fundu þaS 



II/ 


fljótt, að -hún meinti það sem hún sagöi, og að hún flutti guðs 
orS meS meiri krafti en þeir höfðu áður heyrt. þeim fanst 
jafnvel aS þaS vera eitthvert nýtt guSsorS, sem hún flutti, 
þegar hún las úr biblíunni, og fóru þeir því að biðja um biblíu 
greifafrúarinnar; en hún sagSi þeim aS sín biblía væri ekkert 
öðruvísi en aðrar biblíur. Fyrir þessar tilraunir hennar komst 
algjörS breyting á hugsunarhátt og líferni þessara manna. 
þeir hættu drykkjuskapnum og svallinu, og lærSu aS þekkja 
Jesúm Krist sem frelsara sinn og vin. Af þessu leiddi það, 
aS þeir fóru aS biSja hana að halda opinberar samkomur þar 
sem þeir áttu heima og konur þeirra gátu veriS við. Hún var 
mjög treg til þess, en þó kom aS því, aS hún lét tilleiðast aS 
gjöra einhverja tilraun, og fór í því skyni aS finna prestinn í 
þorpinu; en þá fékk hún vitneskju um, aS þar var enginn 
prestur. Sá, sem veriS hafSi prestur þar, hafði framiS sjálfs- 
morS áriS áSur. Svo fór hún til skólakennarans, og þegar á 
samkomuna kom baS hún hann aS lesa þaS sem hún hafSi 
skrifað; en hann sagðist ekki mega þaö nema meS leyfi 
prestsins, og úr því hann væri ekki til, mætti hann það alls 
ekki. Hún mátti því til aS gjöra það sjálf. Eftir þetta tal- 
aði hún víSa og starf hennar varS altaf víðtækara. 

En ættingjum hennar þótti skömm aS öllu þessu. AS 
hún skyldi vera aS starfa meðal ruddalegra fiskimanna og 
eySa peningum sínum til að gefa þeim að borða, þótti þeim 
hin mesta smán fyrir sfna höfðinglegu ætt. þeim lukkaSist 
að ná henni og setja hana á vitskertra-spítala. þar mátti 
hún sitja og fella sfn beisku tár í fimm vikur. Jtá var hafin 
rannsókn, sem leiddi til þess, að hún var frelsuS og henni 
veitt sín fullu réttindi aftur. Nú varð hún enn ákafari í starfi 
sínu en áður. Hún keypti skonnortu af Valdemar prinzi í 
Danmörku, og brúkaSi hana til þess .aö ferSast um á meðal 
fiskimannanna, ekki einungis á þýzkalandi, heldur einnig í 
Danmörku og víðar. OrSstír hennar barst út um alt 
þýzkaland og fleiri lönd. Hún var oft beðin að tala fyrir 
verkamönnunum í stórborgunum. 

I eitt skifti var hún beðin að koma til Hamborgar; en 
henni var ekki um að koma þangað. þar hafði hún alist upp 



118 

sem lítil stúlka, og þar hafði hún þekst sem hin auðuga greifa- 
dóttir. Hún ætlaSi að sigla fram hjá Hamborg til Danmerk- 
ur; en hvernig sem hún reyndi gat hún þaS ekki, því alt af 
var sterkur mótbyr. Hún gekk því á land á sínum æsku- 
stöSvum, og var beSin að tala fyrir verkamönnunum í ein- 
hverjum stærsta samkomusal bæjarins. Margir urSu samt til 
aS vara hana viS því, aS tala þar. Henni var sagt, aS henni 
mundi aldrei takast þaS, því svo mikiS mundi safnast þar sam- 
an af anarkistum, guSleysingjum og æSisgengnum skríl, aS 
henni mundi aldrei auSnast aS koma nokkru lagi á þann hóp. 
En hún treysti guSi sínum og hræddist ekkert. þegar hún 
kom í salinn, var hann orSinn troSfullur af fólki og var mikill 
órói hvervetna í salnum. Svo fór hún aS tala. I fyrstu var 
hlustaS á hana. En þegar hún fór aS segja þeim frá Jesú 
Kristi, fór þingheimur aS hlæja. þeir þóttust ekki vera upp á 
Krist komnir. Svo tók hún æftir því, aS hópur manna var 
aS brugga eitthvaS meS sér, og litlu síSar kom einn hinn 
svaSalegasti úr hópnum meS barefli í hendinni og ÓS upp aS 
henni, þar sem hún stóS á ræðupallinum, reiddi upp kylfuna 
og miöaSi henni á enniS á henni; en henni brá ekki, heldur 
gekk hún beint framan aS manninum, lagSi höndina á öxl 
honum, kallaSi hann vin sinn og ávarpaSi hann meS svokröft- 
ugum orSum, aS hann hætti viS fyrirætlan sína. Svo hélt 
hún áfram ræSu sinni; en í hvert skifti, sem hún nefndi Krist, 
fór skríllinn að hlæja. Hún sá,aS svo búið mátti ekki standa. 
Hún bað því áheyrendurna aS lofa sér aS segja eina setningu, 
og ef nokkur í salnum hlægi aS henni, skyldi hún hætta aS 
tala. Svo bað hún guS heitt og innilega aS leggja sér orS í munn 
og koma orSi sínu til varnar. Setningin var að eins mjög 
einfaldur boSskapur um Jesúm Krist og hans frelsandi náS, 
en svo mikill guSs andi og alvara fylgdi orSunum, aS enginn 
einn einasti maður í salnum hló. Upp frá þeirri stundu hafSi 
hún áheyrendurna í hendi sér. Hún hélt margar fleiri sam- 
komur í Hamborg, og hafði stórmikil áhrif á verkamannalýð- 
inn til góSs. 

Fyrir eitthvaS ári síSan kom hún til Ameríku. SkipiS 
hennar kom líka, og fór hún á því upp St. Lawrence-fljótið 



U 9 


til Montreal, og svo eftir stórvötnunum til Chicago. þar var 
hún síSastliðinn. vetur, frá því í desember og þangað til í maí 
f vor. Síöamhefir.hún ferðast til ýmsra annara borga. 

Meðan hún var í Chicago, var mjög sótt eftir henni til að 
halda ræður í mörgum helztu kirkjum borgarinnar. Hún hélt 
þar ræður á dönsku, þýzku og ensku. þar að auki er sagt, að 
hún haldi ræður á þremur öðrum tungumálum. 

Alt hennar starf virðist bera órækan vott um heita elsku 
til guðs og manna. 

,,Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki sinn 
kross á sig, og fylgi mér eftir“ (Matt. 16, 24). 

Hvar verður fundið fegurra dæmi kristilegrar sjálfsafneit- 
unar en dæmi þessarar góðu konu? 

R. M. 


Fegm’ð ófullkomlegleikans. 

Þýtt úr ,,Sunday School Times. u 

Vér finnum flestir af oss sárt til yfirsjóna vorra og þrótt- 
leysis í því sem gott er. Ófullkomlegleikar vorir gjöra oss 
oft kjarklausa og eins og brjóta niður hugrekki vort, svo við 
sjálft liggur að við gefumst alveg upp. En þetta er ekki 
sönn lífsskoðun. þegar vér lítum á þetta frá réttri hliö, sjá- 
um vér að reynslur þær, sem svo mjög hafa dregið úr kjark 
vorum, hafa í raun og veru geymt í sér vonar- og upphvatn- 
ingar-frækorn. 

það er fegurö í ófullkomlegleikanum. Vér höfum ef til 
vill ekki veitt því eftirtekt, en samt er það svo, að hið ófull- 
komna í fögru líferni er oft einmitt hið fullkomna í ófull- 
komnu ástandi. það er framfarastig, þroska-breyting. það 
er ófullgjört málverk, og því fagurt fyrir sinn tíma og á sín- 
um stað. 

Blómstrið er í sjálfu sér fagurt, þó það sýnist ófullkomiö 
í samanburði við hið alþroskaða og gómsæta aldini, sem síöar 
myndast í þess stað. Ungviðurinn er fagurlega vaxinn og 
yekur aðdáun vora, þó hann sé lítið meira en vísir til hins 



mikla trés, sem hann síSar verSur. Barni'ð á langt í land til 
þess aS verSa maður. Hversu veikburða er ekki æskan? 
Gáfur barnsins eru óþroskaSar, hæfilegleikar þess óæfSir. þaS 
er enn án speki, án þekkingar, án krafta til aS koma nokkru 
góSu eSa miklu til leiSar. þaS er mjög ófullkominn maSur. 
Og hver myndi þó álasa því fyrir þetta þroskaleysi? þaS er 
fegurS í ófullkomlegleika þess. 

Vér erum öll börn á ýmsu skeiSi. Líf vort er enn ófull- 
gjört og óþroskaS, en ef vér lifum eins og ber aS gjöra, þá er 
sönn siSferSisleg fegurS í ófullkomlegleika vorum. þetta er 
eSlileg og sjálfsögS framfara-rás fullkomlegleikans. Skóla- 
verk barnsins getur verið mjög gallaS, en samt fagurt og lofaS 
góSu, ef þaS vitnar um stöSuga viSleitni í framfara-áttina. 
Kennarinn hrósar barninu þegar hann skoSar skrifbókina 
þess, og segir aS það hafi gjört verk sitt ágætlega. En svo, 
ef þú lítur á bókina, þá sér þú ótal margt til að setja út á, því 
drættirnir eru stirSir og óreglulegir og stafirnir ljótir í laginu, 
og þú skilur ekki hvernig kennarinn hefir getaS lokiS lofsorSi 
á annað eins verk. Hann fann sanna fegurð í því, þegar 
hann bar saman fyrstu og seinustu síðuna, því þá sá hann 
framfarirnar. 

Og þannig er því variS meS allan lærdóm. BarniS gekk 
þrjú spor einsamalt, og móSirin er frá sér numin af fögnuSi 
yfir þrekvirki þess, því þetta voru fyrstu sporin. Lítil stúlka 
situr viS hljóðfærið og spilar einföldustu æfingarnar sínar án 
þess að fipast mikið, og alt fólkið hennar undrast og dáist að 
hvað vel henni gangi. Samt rnátti mjög mikiS finna aS þessu 
sem sönglist. Ef eldri systirin, sem búin var að æfa sig í io 
ár, spilaSi ekki betur en barniS, þá hefSi þaS aS eins vakiS 
vonbrigSi áheyrendanna, en ekkert lofsyrSi. Ofullkominn 
hljóSfærasláttur var fagur, því þó hann væri á lágu lærdóms- 
stigi, bar hann þó vott um ástundun og dyggilega æfingu 
barnsins. 

MóSir nokkur kom að drengnum sínum, þar sem hann 
var aS reyna aS teikna. Tilraunir hans voru klunnalegar, en 
hin skarpa sjón og heita löngun móSurinnar fann fljótt fegurS 
í myndum hans. ]iaS fólust í þeim fagrir spádómar um franr- 



I 2 I 


tíö drengsins, og móöirin beygöi sig ofan að honum, hrósaði 
honum og kysti hann. I samanburði við snildarverk lista- 
mannanna voru auövitaö þessi óvönduðu mynda-uppköst laus 
við allan yndisleik, en þau voru fögur, á sínum tíma, sem 
fyrsta tilraun drengsins. 

þessi sami sannleikur á við allar einlægar tilraunir vorar 
í að læra að lifa rétt. þó við fetum mjög ófullkomlega í fót- 
spor Krists, ]?ó vér hrösum við hvert fótmál og getum að 
mjög litlu leyti náð j?eim skilyrðum, sem útheimtast til að 
vera sannir lærisveinar, ]?á samt, ef vér gjörum vort ýtrasta 
og keppum stöðugt eftir því sem er háleitt og gott, ]?á eru til- 
raunir vorar fagrar og vel þóknanlegar fyrir augliti drottins. 

Vanalega er það álitið óheiðarlegt að bíða ósigur. Og 
stundum er það svo; það er óheiðarlegt þegar það stafar af 
áhugaleysi eða þrekleysi. Vér eigum að ala sjálfa oss upp til 
þess að verða sigurvegarar. En ef vér neytum allrar orku 
vorrar, og verðum þó samt sem áður undir í baráttunni, þá er 
engin óvirðing í því. það er tvöfalt stríð er sá maður stend- 
ur uppi í, sem einnig hefir að berjast við óblíð lífskjör eða erf- 
iðar kringumstæður, og vel getur svo farið, að hann sigri íöðru 
en falli í hinu. Of oft ber það við,að maðurinn sigrar í hinni 
jarðnesku baráttu með því að leggja í sölurnar sannleika og 
réttlæti, og er það vissulega sigur sem er óheiðarlegur í 
augsýn drottins. Falli maðurinn þar á móti í baráttunni við 
örðugar kringumstæður, en haldi samt sjálfum sér hreinum 
og flekklausum, þá er hann sann-nefndur sigurvegari, og það 
er gleði yfir honum á himnum. 

Osigui'inn, sem vér svo oft bíðum í lífinu, er nokkurs 
konar skóli, sem vér eigum að alast upp í. I hvaða verki 
sem er, þá lærir maður einmitt á yfirsjónum sínum. ,,Busi- 
ness“-maðurinn, sem alt hefir hepnast svo vel fyrir, byrjaði 
ekki með eintómri hepni. Hann lærði af reynslunni, og 
reynslan var honum oft dýr. Hin sanna lífsfræði er ekki 
fólgin í því, að láta sér aldrei verða neitt á, heldur í því að 
endurtaka ekki ávirðinguna. Vér þurfum því ekki að fyrir- 
verða oss fyrir þann ósigur, sem vér kunnum að bíða, ef vér 
af alefli höfum ástundað að gjöra vel, heldur megum vér 



122 


miklu fremur gleöjast yfir honnm, því vér lærum af honum 
og lyftumst hærra fyrir hann. Sá ósigur sem gjörir oss vitr- 
ari og betri, er aö eins blessun fyrir oss. Hann gjörir meira 
aö verkum til aö auðmýkja gamla manninn í oss, til aö hreinsa 
hvatir vorar og tilhneigingar, heldur en það sem vér nefnum 
hepni vora eða sigur. 

það væri auðvelt að semja langa nafnaskrá þeirra raanna, 
sem hafa orðið undir í baráttunni, en sem einmitt upp úr því 
hafa byrjað nýtt líf, sem hefir síðar haft blessunarrík áhrff á 
heiminn umhverfis. I þessu sambandi má og nefna nafn Jesú 
Krists. Lífssaga hans, frá jarðnesku sjónarmiði, er ósigurs- 
saga. En eftirlét krossinn nokkurn blett á nafni Krists? Er 
það ekki stærsta sigurvinning lífs hans, að hann dó eins og 
hann gjörði? Var hægt að segja, að lífsverk hans hefði mis- 
hepnast? Kristin trú er svarið upp á það. Kristur er leiðtogi 
hins mikla fjölda, sem,eins og hann,hafa beðið ósigur, en um 
leið auðgað heiminn með sjálfsafneitunar-fórnum sínum. 
Enginn nefnir slíkan ósigur sem blett á nafni þeirra; hann er 
miklu fremur þeirra dýrðar-djásn. Sá ósigur er guðdómlega 
fagur. 

þennan sama sannleika má einnig heimfæra upp á annað. 
Á heimsins máli er mótlæti og sorgir nefnt ólán. Sá er ekki 
kallaður lánsamur eða hamingjusamur, sem mætir miklu and- 
streymi og þungum reynslum. En kristindómurinn bregður 
,hér upp nýju ljósi—breiðir himneskt Ijós yfir jarðlífið, og í því 
ljósi verður mæðan og sorgin fögur. ,,Sælir eru sorgbitnir“, 
segir Jesús, þegar hann er að telja upp hverjir séu sannarlega 
sælir. I fagnaðarerindinu, sem hann boðar, er það ekki talið 
neitt sérstakt náðar-einkenni að sleppa hjá böli og hrygð. 
})vert á móti er það skoðað sem merki upp á kærleik guðs, 
þegar hann kallar oss undir aga sinn. I mæðunni—þessum 
myrkvasta bletti mannlífsins, sem kallaður er — felst þá líka 
hrein fegurð. 

Einnig þetta bendir á fegurð í ófullkomlegleikanum. Vér 
getum reitt oss á, að guðs auga sér meira gott í því sem vér 
hryggjumst af, því sem mannlegu auga sýnist spilt og skemt, 



123 


en í því sem vér í heimsku vorri stærum oss af. Drottinn 
lítur ekki á eins og mennirnir líta á. 


Ágrip af sögu ,,Greneral Councils“. 

(Framh.). 

þaö er öröugt að segja, hvenær lúterska kirkjan í Ame- 
ríku byrjaði að styrkja með fjárframlögum trúboð meðal heið- 
ingja. það var um byrjun nítjándu aldarinnar, að prótest- 
antisku kh kjudeildirnar fóru fyrir alvöru að vakna til meðvit- 
undar um nauðsyn heiðingja-trúboðsins, og það var að minsta 
kosti snemma á öldinni, að lúterskir menn í Ameríku fóru að 
taka þátt í þeirri starfsemi með fjárstyrk. I fyrstu sendu þeir 
gjafir sínar annað hvort til trúboðsfélaga á þýzkalandi, eða til 
félags sem samanstóð af meðlimum úr ýmsum kirkjudeildum 
í Bandaríkjunum. 

Arið 1836 stofnuðu nokkrir prestar í Pennsylvania-sýnód- 
unni félag til þess að starfa að trúboði. Var hugmyndin fyrst 
sú, að styrkja trúboð meðal fólks í hinum vestlægu nýlendum, 
sem þá voru að myndast í Bandaríkjunum, og einnig að 
styrkja að einhverju leyti þýzkan heiðingja-trúboða, sem þá 
var að byrja trúboð á Indlandi. En svo kom að því, að fé- 
lagið vildi byrja á sínu eigin trúboði. það, eða öllu heldur 
Pennsylvania-sýnódan sjálf, sendi út sinn fyrsta trúboða árið 
1842. Hann hét C. F. Heyer, og var um leið hinn fyrsti trú- 
boði meðal heiðingja, sem lúterska kirkjan í Ameríku eignað- 
ist. Hann sigldi til Indlands.og hóf starf sitt í bænum Gunt- 
ur, í suðausturhluta Indlands, hér um bil 225 mílur í norður 
frá Madras, meðal þjóðflokks þess er kallast Telugúar. Hann 
var, er hann kom til Indlands, eins og vér íslendingar þegar 
vér komum til Ameríku, mállaus og öllu ókunnugur. Eng- 
inn kristniboði var þar nokkursstaðar nálægt, sem gæti með 
nokkru móti leiðbeint honum. Enski tollheimtumaðurinn 
þar í bænum skaut skjólshúsi yfir hann og liðsinti honum 
fyrst framan af. Nokkru seinna fjölguðu starfsmenn á þessu 
svæði, og hafði starf Heyers yfir höfuð góðan árangur. Eftir 
margra ára dygga þjónustu hvarf hann aftur vegna heilsu- 



124 


lasleika og elli. Nokkur ár vann hann svo að missíón hér í 
Ameríku. 

þegar deilurnar risu upp, sem ollu úrgöngu Pennsylvania- 
félagsins úr General-sýnódunni, var Heyer í Noröurálfunni. 
Af þeirri úrgöngu leiddi það, að General-sýnódan, sem áSur 
hafði tekið að sér aS öllu leyti trúboS þaS sem Heyer hóf, 
var að láta nokkurn hluta af trúboðssvæSi sínu sér úr greipum 
ganga, sökum fjárskorts og annara örSugra kringumstæða. 
General-sýnódan var nefnilega að semja við trúboðs-félag úr 
ríkiskirkjunni ensku, aS taka að sér hinn nyrSri hluta svæðis- 
ins, J?ar sem Rahjahmundry, sem stendur viS Godavery- 
ána, er höfuSstaðurinn. þegar hinn aldurhnigni Heyer heyrði 
getið uin þetta, var hann staddur á þýzkalandi, og brá j?á strax 
við. Hann vissi, aS ]?ing Pennsylvania-félagsins átti að koma 
saman að skömmum tíma liðnum. Hann fór því til Ameríku, 
og fyrir áeggjanir hans slóst í för með honum danskur guS- 
fræSis-stúdent. H. C. Schmidt að nafni, sem hafði í hyggju 
að gjörast heiSingja-trúboði. Undir eins og Heyer kom,gekk 
hann fyrir þingiS og fékk það áunniS,að þingiS afréS að kirkju- 
félagiS skyldi taka aS sér þetta svæði, ef General-sýnódan og 
enska félagiS vildu gefa þaS eftir. það tókst, og Heyer 
bauðst til að fara aftur og undirbúa fyrir eftirmenn sína. En 
um það leyti, sem hann fór, varS það að samkomulagi, að 
General Council tæki aS sér þetta heiSingja-trúboð aS öllu 
leyti, og hefir það haldist síðan. 

Árið 1869, hérum bil tveimur árum eftir að General 
Council var stofnað, fór Heyer, hinn fyrsti heiðingja-trúboði 
General Councils, aftur á staS til Indlands, þá 77 ára gamall. 
Hann settist að í Rajahmundry, og var því sem næst alt í 
ólagi er hann kom þar; en hann vann af miklu kappi aS því, 
að koma skipulagi á alt starfið. Fyrsta áriö, sem hann starf- 
aði þar, voru 107 heiðingjar skíröir. 

ÁSur en hann fór fyrir fult og alt burt af Indlandi, var 
Schmidt, sem áSur er nefndur, genginn í þjónustu General 
Councils sem trúboði og kominn á staSinn. Hann hefir starf- 
að þar því sem næst alt af síSan, og hefir um langan tíma 



125 


verið forstööumaður General Councils trúboðsins í Rajah- 
mundry og nærliggjandi héröðum. 

Alt svæðið, sem General Council hefir undir verndar- 
væng sínum, er um 7,000 ferh. mílur, og er sagt að fólkstala 
sé um fimm miljónir. 

það eru nú rétt 30 ár síðan að þetta General Council-trú- 
boð hófst. A þeim tíma hafa margir trúboðar starfað, þó altaf 
hafi verkamennirnir verið of fáir fyrir uppskeruna. Tiltölu- 
lega fáir hafa þolað starfið nema fá ár. Sumir hafa komið 
þar því sem næst að eins til að deyja. Hvað eftir annað hefir 
forstöðumaðurinn mátt sjá á bak sínum beztu liðsmönnum. 
Samt er búið að byggja kirkjur og skóla og vinna mikið af svo 
fáum. Fyrir tveimur árum voru þar 7 trúboðar (karlmenn), 
3 ameríkanskir kvennmenn, til að kenna og starfa meðal 
kvennfólksins, 113 skólar,með 2,719 nemendum og um 5,000 
sálir, sem höfðu snúist til kristni. 

J)etta er að eins byrjun. það þarf miklu fleiri starfs- 
menn. þarna er mikið og fagurt verk til að vinna, ef kirkj- 
an vill sjá köllun sína. (Framh.). 


•---- 

Bandalags-pist lar. 

I. 

Bandalagið er til orðið fyrir starfsþrá unga fólksins. í 
kaþólsku kirkjunni eru munka- og nunnu-félög, semgefaþeim 
tækifæri til að starfa, er vilja helga líf sitt þjónustu kirkjunn- 
ar. í reformeruðu kirkjunni eru mörg félög meðal leikmanna, 
sem starfa eitt eður annað fyrir kirkju sína. Unga fólkið í 
lútersku kirkjunni á þessu meginlandi langaði einnig til að 
vinna eitthvað fyrir sína kirkju. þess vegna varð banda- 
lagið til. 

Öllum ætti að vera ljóst, að starfsþráin er óslítanlega 
samtvinnuð lífinu. Svo lengi sem maður er lifandi, vill hann 
hafa eitthvað að starfa. Barnið í vöggunni fer fljótt að sýna 
hæfilegleika sína til að hreyfa sig, og stundum sýnir það ótví- 
rætt mjög sterka tilhneigingu til að framkvæma eitthvað, ekki 



I2Ó 


ef til vill þaÖ sem aðrir vilja, en samt að gjöra eitthvað. 
þegar barnið vex upp, eykst stöðugt starfsþráin í réttu hlut- 
falli við hina auknu lífskrafta. Hreyfing er líf; hreyfingar- 
leysi er dauSi. Jafnvel þegar líkaminn er þjáður og getur 
ekki hreyft sig, er hugurinn á flugi út um heiminn og geiminn. 

Unga fólkið sérstaklega hefir þessa starfsþrá í yfirfljótan- 
legum mæli. Fjörið er svo mikið, lífsaflið svo sterkt. það 
er eins og á iði. Fjörið sýður og vill sjóða upp úr. það er 
eins og sumt af því geti aldrei haft frið. 

Ef nú hægt væri að höndla þetta óstýriláta afl, ef maður 
gæti höndlað það eins og rafmagnið, sett því skorður og látið 
það vinna eitthvað þarft, eða látið það eðlilega renna í 
þá átt, sem það gæti orðið að gagni, væri spursmálið um það, 
hvað maður getur gjört fyrir unga fólkið, algjörlega leyst. 

En það er einmitt áþessuskeiði mannsæfinnar,sem það er 
líklega lang-örðugast að ákveða hæfilegt verk. Meðan barnið 
er lítið, nnir það sér við barm móður sinnar; þegar það verður 
dálítið stærra, unir það sér við leggina sína, skeljarnar, brúð- 
urnar, eða saklausa leiki heima við; en þegar það er orðið enn 
stærra, þegar það er að verða ung kona eða ungur maður, 
kastar það öllum gömlu leikföngunum, brýtur af sér gömlu 
böndin, sem héldu því við saklausa leiki á heimilinu, og brýzt 
út í heiminn. Áfram til að berjast við lífið! I fyrstu veit 
ungmennið ekkert hvað það er að fara. það er að eins ein- 
hver ósjálfráð þrá, sem hrindir því áfram, og það gáir vanalega 
ekki að sér fyr en það rekur sig á. 

það er auðvitað mikill hluti unga fólksins, sem ekki 
er neitt örðugt að ákveða verksvið; en það er til annar hluti 
þess, sá einmitt, sem mest þyrfti þess við að honum væri bent 
í rétta átt, sem örðugast er að gefa nokkurt verkefni. 

Hvers vegna er það örðugt? Hvers vegna sækir unga 
fólkið margt ekki fundi vora? Ekki af því það sé iðjulaust og 
vilji vera iðjulaust, heldur einmitt af því það er annað að 
gjöra. En hvers vegna er það annað að gjöra ? Annað hvort 
af því, að það má til að vinna eitthvað annað, og út á það 
hefir maður ekkert að setja, eða það hefir ekki smekk fyrir 



Í2 7 


fundastörfum vorum, en hefir smekk fyrir einhverju öÖru og 
vill þess vegna ekki koma á fundi. það er þetta sem gjörir 
það svo örðugt, að gefa þessum hluta unga fólksins verkefni. 

Hversu örðugt sem þetta kann að vera, hljóta tilraunir 
vorar í bandalögunum að ganga í þessa átt, að gefa unga 
fólkinu það að gjöra, sem það getur gjört og getur gjört sér 
til uppbyggingar. það þarf að velja því verkefni, sem á við 
smekk þess og hæfilegleika, án þess þó að fara út yfir tak- 
mörk þess, sem er gott og fagurt. það þarf mikla alúð og 
mikil hyggindi til að gjöra þetta vel. 

þ)að þarf að draga fram hina betri krafta unga fólksins, 
og það er að eins hægt með því, að gefa því tækifæri til að 
brúka þá. ,,Vér lærum að gjöra með því að gjöra-‘. Eins 
og járnsmiðurinn æfir vöðva sína með því að brúka þá til að 
lyfta hamrinum og slá á járnið, eins æfast kraftar hinna ungu 
til góðs með því, að gefa þeim öll möguleg tækifæri til að æfa 
þá. Vér þurfum að fá unga fólkið til að taka eins mikinn 
þátt í bandalags-starfseminni eins og mögulegt er. Auðvitað 
á unga fólkið að kunna að hlusta, engu síður en tala. 

Hvað getur svo unga fólkið í bandalaginu gjört? Vér 
skulurn svara þessu með því, að benda á það, sem unga fólkið 
hefir gjört og gjörir í ýmsum bandalögum. Sumsstaðar gjörir 
það mikið til að prýða kirkjur sínar. Eitt bandalag gaf kirkju 
sinni altari síðastliðið ár, sem kostaði um $130. Er þetta 
mjög fallegt. A fundum les það, ræðir, syngur og spilar á 
hljóðfæri. Víða gjörir það þetta ljómandi vel. Víða ber það 
fram kvæði sín og önnur upplesturs-stykki með mestu snild 
og er slíkt fögur list, en unga fólkið vort þyrfti að æfa sig miklu 
meira en það hefir gjört. það gengur í kring og safnar pen- 
ingum í missíónarsjóð og til þarfa safnaða sinna. Sumsstað- 
ar gefur það fé til að hjálpa þeim sem bágt eiga. það 
kemur til veikra, og heimsækir jafnvel fangelsi. það starfar 
í nefndum og innir ýms fundarstörf af hendi. það lítur eftir 
því, hvernig meðlimirnir sækja fundi, og sumstaðar vinnur ]?að 
að því að fá fólk til að sækja kirkju. 

Bandalagið á að hjálpa fólki voru á einhverju hinu örð- 
ugasta skeiði lífsins; það á að hjálpa því fram hjá skeri, sem 



128 


oft reynist hættulegt. þaö á að hjálpa unga fólkinu í því 
millibils-ástandi, sem það er í eftir ferminguna og áður en 
það er orðið fulltíða og fullþroska meðlimir safnaðarins. Áður 
en börnin eru fermd, er ]?eim haldið að einhverju leyti í skefj- 
um af foreldrum, sunnudagsskóla-kennurum og prestinum. 
En eftir ferminguna heimta þau vanalega meira sjálfræði, 
og vilja sigla sinn eigin sjó. þarf bandalagið að koma 
þeim til hjálpar og verða þeim nokkurskonar skóli fyrir þýð- 
ingarmeira framtíðar-starf í söfnuðinum. })að verður aðal- 
lega gjört með því að gefa þeim verkefni. 

Enginn má misskilja þetta, sem sagt hefir verið, svo, að 
ungmennin séu ekki meðlimir safnaðanna undir eins og þau 
eru ferrnd. það eru þau; en þau eru ekki strax orðin þrosk- 
aðir starfsmenu. 

Unga fólk, lærið að starfa, í Jesú nafni. 


Mánudaginn 25. sept. lagði séra Jón J. Clemens á stað í ferð til 
Þingvalla-nýlendu, Brandon og Laufáss-bygðar, og bjðst hann við að 
verða um þrjár vikur að heiman. 

Selkirk-söfnuður heíir nú sent séra N. Stgr. Þorlákssyni köllunar- 
bréf og æskt eftir þjónustu hans að fullu. Er það fallegt af Selkirk- 
söfnuði, og ber vott um sannan kristilegan áhuga hjá jafn fámennum 
söfnuði. 

Hið 27. þing General Couneils kom saman í Chicago fimtudaginn 
28. sept. síðastl. bóra N. S. Þorláksson mætti þar sem fulltrúi (frater- 
nal délegate) frá kirkjufélagi voru. Séra Björn B. Jónsson var þar 
einnig viðstaddur. 


„EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemtilegasta tímaritið á ís- 
ienzku. Kitgjörðir, myndir,' sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti 
Eæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fi. 

KENNARINN“, mánaöarrit til notkunar við kriitindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernur út í Minneota, Minn. Argangurinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj jri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

ISAP'OLD“, iang-mesta blaöið á Íslandi, kemur út tvisvar í viku alt árið; kostar 
í Ameríku $1.00. Halldór S. Bardal, 181 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

,,VERÐI LJÓS!“—hið kirkjulega mánaðarrit jieirra séra Jóns Iíelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Plaralds Níelssonar í Reykjavík —- til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 

,,SAMEININGIN“ kemur út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vesturheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram.—Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Útgafunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnóllur Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


